સં-૨૦૮૦ | અપાઢ વદ - ૧૧ 


શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા 
પાટીદાર સમાજ પશ્ચિમ બંગાળ ઝોનની 
ત્રિવાર્ષિક સામાન્ય સભા અને નવી 
કારોબારીની રચના, શ્રી કચ્છ કડવા 


પાટીદાર સમાજ મગરા મુકામે સમાજવાડી 
મધ્યે તારિખ ૨૮/૦૭/૨૦૨૪, રવિવાર 
ના રોજ સવારે ૯.૩૦ કલાકે ઝોન સમાજ 
સંગઠન પ્રમુખશ્રી મનોહર પ્રેમજીભાઇ 
રૂડાણી ના અધ્યક્ષ સ્થાને મહામંત્રી 
શિવલાલ સામજીભાઇ ચોપડ નાં 


[ તા.૩૧-૦૭-૨૦૨૪ | 


ગધં0ળ 111108 દા1ઢા 


બુધવાર 


મેહમાનોનું સ્વાગત કર્યું અને સભા પશ્ચાત 
એ વૃક્ષોનુ સામુહિક વૃક્ષારોપણ 
સમાજવાડીના પ્રાંગણમાં કરવાની જાહેરાત 
કરી. 

આ સભામાં ઉપસ્થિત સહુએ 
મિનિટનો મૌન પાળીને પશ્ચિમ બંગાળ 
ઝોનના સમાજજનો તેમજ નામી અનામી 
દિવંગત આત્માઓને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ 
કરવામાં આવી. ગત મિટિંગની મિનિટ 
બુકનુ વાંચન મહામંત્રી શિવલાલ ચોપડા 


નેતૃત્વના સંચાલનમાં આયોજન થયું. 


દ્વારા કરવામાં શ જેને અને હિસાબોની 


હં રે કુ જસ્ઝેન કિ ૨૦૪૦૦૯ “જ 
પશ્ચિમ બંગાળ ઝોન જાઇ ટર્મ 2024- 27 ની નવી કાબરી ટીમ નો સામુહિક નીર 


કોલકતાનાં ગ્રામીણ વિસ્તાર 
મગરા સમાજના પ્રમુખશ્રી ચંદુભાઈ મેઘજી 
તિંબાણી આત્મીય સદભાવના સહ 
સ્વાગત સહ યોજવામાં કરવામાં આવેલ. 
મગરા સમાજવાડી મા પશ્ચિમ બંગાળ ઝોન 
માં સમાવેશ વિવિધ સમાજજનો મોટી 
સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સભાનુ 
સંચાલન મહામંત્રી શિવલાલ ચોપડા દ્વારા 
કરવામાં આવ્યું હતું. 


કમ 


નવચેતન રીજીયન નો અહેવાલ આપતા 
ચીફ સેક્રેટરી વિશાલ નાયાણી 


પ્રથમ સર્વે હોદ્દેદારો અને ઘટક 
સમાજોના પ્રમુખશ્રીને મંચ ઉપર સ્થાન 
ગ્રહણ કરાવામાં આવ્યું. મગરા સમાજ ના 
પ્રમુખશ્રી ચંદુભાઈ મેઘજી તિંબાણી, 
પશ્ચિમ બંગાળ ઝોનના પ્રમુખશ્રી અને 
આજની સભાના અધ્યક્ષ મનોહર 
પ્રેમજીભાઇ રૂડાણી, વિશેષ રત્પથી પધારેલ 
ઝોન કાર્યક્રમનાં અતિથિ એવા પૂર્વ ખંડ 
પ્રભારી, શંકરલાલ પરબત રવાણી 
(જયપુર), કેન્દ્રીય સમાજ કારોબારી સભ્ય 
અને વરિષ્ઠ સદસ્ય મણિલાલ ડાયા 
પોકાર, ઉપપ્રમુખો, ઈશ્વરભાઈ મુળજી 
ભાવાણી, દેવરામ ભાણજીભાઇ લિંબાણી, 


રજુઆત ખજાનચી જયંતીભાઈ લિંબાણી 
દ્રારા કરવામાં આવેલ તેને સભા સમક્ષ 
સર્વાનુમતે મંજૂર કરવામાં આવેલ. 


| $012 1૫૦.:1556 


કરાવ્યા, ભુજ ખાતે સંપાદન કરેલી જમીન 
પર બાંધકામ બાબત ની જાણકારી આપી, 
અમદાવાદની કે.પી. હોસ્ટેલ બાબત 
જણાવ્યું. 

ઝોન સમાજના હોદેદારોનું કાર્ય 
અને જવાબદારી તેમજ ફરજ સત્તા અને 
પદધર્મ બાબત જણાવ્યું, એ તમામ માહિતી 
આપી જેની સમાજ ના સભ્યો ને જરત્ટીયાત 
હતી. છેલ્લે પશ્ચિમ બંગાળ ઝોન અને એની 
ઘટક સમાજો દ્વારા કરેલા કાર્યોને બિરદાવ્યા 
ખાસ કરીને ભુમિદાનના ટાર્ગેટને પૂરો કરવા 
બદલ ધન્યવાદ પાઠવ્યો અને સવિશેષ 
આભાર માન્યો, સાથે શતાબ્દી મહોત્સવમાં 
રજુઆત કરવામાં આવેલને જ્ઞાતીએ 
પાળવાના રીતરીવાજોની માહિતી સાથે 
સૌને ચુસ્તપણે સમાજ લાગણી અને 
પરીવાર હિતાર્થે પાળવાનું આહ્ધાન કરેલ 
હતુ. 

ખુલ્લા મંચમાં વડીલશ્રી મણીભાઈ 
પોકારે જણાવ્યું કે ખંડપ્રભારી દ્વારા એક 
એક એક વિષયના પોંઈટની માહિતી 


ઝોન સમાજ માં વિવિધ સમાજમાંથી પધારેલ સનાતની જ્ઞાતિ જનો 


કેન્દ્રીય સમાજ દ્વારા મોકલેલ એક 
અગત્યના પત્રનું વાંચન અને એની 
ખુલ્લાસા રૂપે ભળામણ ખંડ પ્રભારી એવા 
શંકરલાલ રવાણી દ્વારા કરવામાં આવી. 
પશ્ચિમ બંગાળ ઝોન અને ઘટક સમાજોની 
ગતિવિધિઓનો અહેવાલ મહામંત્રી 
શિવલાલ દ્વારા આપવામાં આવેલ. આ 
સાથે દિવાળી બોણી, રદ્દી થી સમૃદ્ધી અને 
ભુમિ દાનમાં થયેલા કાર્યની જાણકારી 
વિસ્તાર પૂર્વક આપી. 

પશ્ચિમ બંગાળ મહિલા સંઘ ઝોન 
શક્તિપીઠની માહિતી ઝોન પ્રમુખ શ્રીમતી 
ગંગાબેન દ્વારા આપવામાં આવી. 

નવચેતન રીજીયનના થયેલા 
કાર્યો અને ભવિષ્યમાં થનાર કાર્યક્રમોની 
માહિતી વિસ્તાર પૂર્વક ચીફ સેક્રેટરી વિશાલ 
નાયાણી દ્વારા આપવામાં આવી. 

વૃક્ષારોપણનું સરસ કાર્ય જે 
નવચેતન રીજીયનનું 12૩ અને કૃષિ અને 
પર્યાવરણના ૩૩૦ સુરેશ વાસાણીના 
નેજા હેઠળ થઈ રહ્યું છે એ બિરદાવ્યા યોગ્ય 
છે એમ પાછલા ટર્મમા પાંચ હજાર વૃક્ષો નું 
રોપણ કર્યું હતું અને આ ટર્મમાં ૧૧ હજાર 
વૃક્ષોનું રોપણનો લક્ષ્ય નિર્ધારિત કરેલો છે. 


ન ગ્રીન ઇંડિયા: સાથે એક વૃક્ષ માંકે નામ અને ચાર વૃક્ષ સમાજ કે નામ 
અભિગમ સાથે વૃક્ષ થી સન્માન અને વાવેતર સાથે જતન નો અભિગમ 


ટર્મ 2024-27 ની નૂતન કારોબારીની ટીમની એક સાથે પદ ધર્મ ગ્રહણ કર્યાની શપથ વિધિ 


મહામંત્રી શિવલાલ સામજી ચોપડા, 
સહમંત્રી ઈશ્વરભાઈ નારાણ સુરાણી, 
ખજાનચી, જંયતીભાઈ રામજી દિવાણી, 
ઝોન પ્રતિનિધિ રમણીકલાલ દેવજી 
ર્ડાણી, કેન્દ્રીય સમાજ કારોબારી સભ્ય 
કિશોર ખીમજી તિંબાણી, શ્રીરામપુર 


સાથે મંચસ્થ હોદેદારોનું વૃક્ષોથી કરેલું 
સમ્માનના વૃક્ષોનું રોપણ પણ એજ 
હોદેદારોના હાથે સમાજવાડીના પ્રાંગણમાં 
કરવામાં આવશે અને એને ઉછેરવાની 
જવાબદારી પણ સુરેશભાઈ અને સમાજ 
પ્રમુખ ચંદુભાઈ દ્વારા સ્વીકારવામાં આવી છે 

શ્રી અખિલ ભારતીય કેન્દ્રીય 


સમાજના પ્રમુખશ્રી હેમંતભાઈ શિવદાસ 


ઝોન સમાજ માં ઉપસ્થિત મહિલા શકિતઓ 


ધોળું, નદિયા સમાજના મહામંત્રી, 
ધનસુખભાઈ મણિલાલ પોકાર, પશ્ચિમ 
બંગાળ મહિલા સંઘ શક્તિપીઠના પ્રમુખ 
શ્રીમતી ગંગાબેન હરિભાઈ સેંઘાણી અને 
નવચેતન રીજીયન યુવાસંઘ ચેરમેન હિરેન 
રાજેન્દ્રભાઈ ભગતને મંચ ઉપર સ્થાન 
ગ્રહણ કરાવામાં આવ્યું. 

સર્વે કારોબારી સભ્યો, યુવાસંઘ 
નવચેતન રીજીયન ના ચીફ સેક્રેટરી વિશાલ 
નાયાણી અને અન્ય હોદેદારો તેમજ મહિલા 
કાર્યકર્તાઓને અભિવાદન આપીને 
આગળની હરોળમાંમાં સ્થાનગ્રહણ 
કરવામાં આવેલ. 

ઈષ્ટદેવ ભગવાનશ્રી લક્ષ્મી 
નારાયણ અને કુળદેવી માં ઉમિયાની 
પ્રાર્થના સ્તુતિ કરીને મંચસ્થ મહાનુભાવો 
હારા દિપ પ્રાગટય કરવામાં આવ્યું. 
સ્થાનિક મગરા સમાજના સભ્યો દ્વારા 
મોદીજીની અપીલ એક વૃક્ષ દેશ કે નામ ના 
અન્તર્ગત વૃક્ષના છોડવા અર્પણ કરીને 


ગત તારીખ ૨૮/૦૪/૨૦૨૪ ના 
રોજ આળેફાટા મુકામે શ્રી કચ્છ કડવા 
પાટીદાર સનાતન સમાજ જુન્નર તાલુકા 
મર્યાદિતની વાર્ષિક સામાન્ય સભા તથા 
વાર્ષિક સ્નેહમિલન સમાજના પ્રમુખશ્રી 
તેજાભાઈ કેસરાભાઈ જબુવાણીના 
અધ્યક્ષતા હેઠળ પાર પડેલ. 

જેમાં મહામંત્રી શિવજીભાઈ 
મેઘજીભાઈ દીવાણી દ્વારા ઉપસ્થિત સર્વે 
સમાજનો નું શાબ્દિક સ્વાગત કરવામાં 
આવેલ, ત્યારબાદ પદાધિકારીઓને 
મંચસ્થ કરાવીને તેમના વરદહસ્તે ભગવાન 
શ્રી ઇષ્ટદેવ લક્ષ્મીનારાયણ તથા કુળદેવી 
શ્રી ઉમિયા માતાજીના પ્રતિમાને પુષ્પહાર 
અર્પણ સાથે પૂજા કરીને સભાની શુભ 
શરૂઆત કરવામાં આવેલ. 


0/11 
જુન્નર તાલુ: 


ત્યારબાદ વર્ષ દરમિયાન જે 
સ્વજનો દવગત થયેલ તેમજ 
ભારતભૂમિની રક્ષણાર્થે શહીદ જવાનોના 
આત્માને શાંતિ માટે શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ 
કરેલ, ત્યારબાદ સભાની વિષય પત્રિકા 
મુજબ આગળની ગતિવિધિ પાર પડેલ 
જેમાં ગત સામાન્ય સભાના ઇતિવૃત્ત નું 
વાંચન મહામંત્રી દ્વારા કરવામાં આવેલ 
તેમજ હિસાબોની રજૂઆત ખજાનજી 
મગનલાલ ગંગદાસભાઈ લીંબાણી દ્વારા 
આપવામાં આવેલ તેને સર્વે સભા જનો 
ઠરા બહુમતી આપી મંજુર કરેલ. 

ત્યારબાદ સરસ્વતી સન્‍માન માટે 
યુવા મંડળના મહામંત્રી જીતેન્દ્ર ગોવિંદભાઈ 
પોકાર દ્વારા વર્ષ દરમિયાન જે વિદ્યાર્થીઓ 
વિશેષ ગૌરવવંતી થી પાસ થયેલ તેમને 
તેમના વાલીઓ સાથે સમાજના 
પદાધિકારીઓ દ્વારા સન્‍માનિત કરવામાં 
આવેલ.તદઉપરાંત ખુલ્લા મંચમાં સભાજનો 
&્રરા વિવિધ વિષયો પર સ્વ મંતવ્યો વ્યક્ત 


શ્રી કરછ કડવા પાટીદાર સનાતન 
સમાજ કલોલ યુવા મંડળની જનરલ સભા 
યુવા મંડળના પ્રમુખશ્રી દિનેશભાઈ પોકાર ના 
અધ્યક્ષ સ્થાને તારીખ ૨૯ જુલાઇ ૨૦૨૪ ને 
સોમવારના રોજ યોજવામાં આવેલ. 

સૌપ્રથમ સર્વે યુવા મિત્રોનું મહામંત્રી 
કૂણાલ લિંબાણી દ્વારા સ્વાગત કરવામાં 
આવેલ ત્યારબાદ પ્રાર્થના થી સભાની શુભ 
શરૂઆત કરવામાં આવી અને સમાજ માંથી 
દિવંગત થયેલને શ્રદ્ધાંજલિ આપ્યા બાદ 
રોહિત પોકાર દ્વારા ગત વર્ષની મિનિટનું 
વાંચન કરવામાં આવેલ ને સૌની બહાલી 
લીધેલ ત્યારબાદ સહ ખજાનચી ધવલ 
હળપાણી દ્વારા વાર્ષિક હિસાબો વાંચી 
સંભળાવ્યા ને સૌ મિત્રોની હાથ ઉંચા કરી 
બહાલી મેળવેલ. 

ઉત્તર ગુજરાત રીજીયનમાં વર્ષ 
દરમિયાન ગતિવિધિઓ નો એહવાલ ભરત 
લિંબાણી દ્વારા રજ”ુઆત કરેલ સાથે અલગ 
અલગ સમિતિનો સુંદર એહવાલ રજુ કરેલ ને 
યુવાસંઘ સંચાલિત વાય એસ કે (યુવા સુરક્ષા 
કવચ) ની સૌને વિસ્તૃત માહિતી આપેલ 
સાથે વધુમાં વધુ સભ્યો યોજનામાં જોડાય 
તેમ સૌને જણાવેલ. ત્યારબાદ ખુલ્લોમંચ 
મુકવામાં આવેલ જેમાં સૌએ પોતાના મંતવ્યો 
જણાવેલ. ત્યારબાદ યુવા મંડળના પ્રમુખ 
દિનેશભાઇ, 122 મહેન્દ્રભાઈ ને તેમની ટીમ 
રા નવી ટીમની રચના કરવામાં આવેલ. 

યુવા મંડળની જનરલ મિટિંગમાં 
આમંત્રણને માન આપી પધારેલ તેવા 
સમાજના પ્રમુખશ્રી લખમશીભાઈ સાંખલા, 
મહામંત્રી શંકરભાઈ નાકરાણી ને તેમની 
કારોબારી ટીમને સાથે સાથે મહિલા મંડળના 
પ્રમુખશ્રી ગીતાબેન પોકાર ને તેમની 
કારોબારી ટીમ તેમજ યૂવતી મંડળની પ્રમુખ 
ને તેમની કારોબારી ટીમના સભ્યો જનરલ 


| 1, 
1લુકા સમાજ પ્રમુખશ્રી જુન્નર તાલુકા સમાજ મહામંત્રી [દ લ થ 
ગોવિંદભાઈ વેલજીભાઈ પોકાર શિવજીભાઈ મેઘજીભાઈ દીવાણીઅ | ભ । 


સમાજના કાર્યોની માહિતી અને 
ગતિવિધિઓનો અહેવાલ પૂર્વખંડ ઝોનના 
પ્રભારી, શંકરલાલ પરબત રવાણી જયપુર 
રા પોઇન્ટ ટુ પોઈન્ટ સમજણ પડે એમ | 
વિસ્તાર પૂર્વક સભામાં ઉપસ્થિત સહુને 
જણાવવા માં આવેલ. ભુમિદાન માં આપેલા 
ટાર્ગેટ અને એમની સામે નોંધાયેલાં ચોરસ 


વાર ની માહિતી આપી, સનાતની શતાબ્દી 
મહોત્સવ નિમિત્તે રદ્દી થી સમૃદ્ધી તેમજ [જ 


ચડાવા રૂપે આવેલ અને ખર્ચ થયેલ 
હિસાબની જાણકારી આપી, આપ દ્વારા 


આપેલ દિવાળી બોણી ની રકમ કઈ રીતે ગ્ઝિ 


સમાજ ઉપયોગી થાય છે અને એનાથી 
ચાલતી કેન્દ્રીય પ્રમુખશ્રી સહાય નિધી, 
શિક્ષણ સહાય અને નિરાધાર સહાય ની 


સમજવા જેવી ભાષાની શૈલીમાં આપી છે, 
સર્વેના શંકાનું સમાધાન થઈ ગયું છે હવે 
ઝોનના વિકાસમાં સહયોગ આપશો, તેમજ 
નદિયા સમાજ જે આસનસોલ બિહાર 
ઝારખંડ ઝોન થી ખાસ એક ખંડમાં આવતા 
એવા પશ્ચિમ બંગાળ ઝોનમાં શિક્ટ થઈ 
અને અમોને સ્વીકારી લિધા એ બદલ 
ધન્યવાદ પાઠવ્યો. 

કોલકતા સમાજના અગ્રણી એવા 
કિશોરભાઇ ખીમજી લિંબાણીએ જીવનમાં 
આવતા ઉતાર ચઢાવથી વિચલિત ના 
થવાનું અને કોઈ ખોટા પગલાં ના ભરવાની 
ભલામણ આપી. 

ક ડિ 


ટર્મ 2024-27 માટે પશ્ચિમ બંગાળ ઝોનના 
મહામંત્રી પદે પુનઃ શિવલાલ સામજીભાઈ ચોપડા 
હાલે કોલકાતા કચ્છમાં જીયાપરની વરણી 


પોતાનું દુઃખ વ્યક્ત કર્યું કે અમારી પશ્ચિમ 
બંગાળની સ્થિત સંખ્યામાં ધીમે ધીમે થતા 
ધટાડા બાબતે ચિંતા કરી ગંભીર છે એમ 
જણાવી અને દર વર્ષે સેંકડો લોકો પલાયન 
કરીને ધંધા અર્થે બીજા રાજ્યમાં જાય છે 
એવું જણાવેલ અને માહિતી આપતા 
જણાવેલ કે સાહસ કાજે પરીવાર સાથે 
તેઓ જ્યાં જાય છે ત્યાં સ્થાનિક સમાજ 
વાળા સંગઠનમાં તરત ભળાવતા નથી એ 
બારામાં કેન્દ્રીય સમાજ કાંઈક જરૂર 
વાતાવરણ બદલાય તેવા પગલાં લેવામાં 
આવે એવી વિનંતી પણ કરેલ. 

સભાના પ્રમુખશ્રી મનોહરભાઈ 
પ્રેમજી રૂ્ડાણીએ સભાને લાગણી સાથે 
આશિર્વચન આપ્યા અત્યાર સુધી આપેલા 
સહયોગ બદલ આભાર વ્યક્ત કર્યો તે 
પશ્ચાત ટર્મ ૨૦૨૧-૨૪ ની કારોબારી નું 
કાર્યકાળ પૂર્ણ કરવાની જાહેરાત કરી અને 
૧૫ મિનિટના બ્રેક પછી પુન સભાની 
શરૂઆત કરી. 


શ્રીસમાજ : માંપૂર્વ ખંડ જા શંકરલાલ પરબત 
રવાણી જયપુરથી પધારેલ જેઓ કેન્દ્રીય સમાજનો 
અહેવાલ આપી સહુને પ્રોત્સાહીત કરેલ 


નવી કારોબારીની વરણી કરવા 
માટે દરેક ધટક સમાજના પ્રમુખશ્રી 
મહામંત્રીશ્રીની રાય મશવરાથી કારોબારી 
સભ્યો માટે નામની નોંધણી કરવામાં આવી 
અને પૂર્વખંડ પ્રભારી શંકરલાલ રવાણી 


પશ્ચિમ બંગાળ મહિલા સંઘ ઝોન કે જે સહુ માટે 
શક્તિપીઠ સમાન ઊર્જા સંગઠન સક્રિય બને તેવા 


અભિગમ સાથે પ્રમુખ શ્રીમતી ગંગાબેન હરિભાઈ સેંઘાર્ણ 


સઘાણીએ 


માહિતી આપી, કેન્દ્રીય સમાજ દ્વારા 
ચલાવવામાં આવતા કન્યા છાત્રાલયો અને 
વિધ્યાર્થી હોસ્ટેલની જાણકારી આપી, 
સંસ્થાની સમાજ ભવન અને રોકાણ 
કરવાની વ્યવસ્થા બાબત અવગત 


&્રરા નવી કારોબારી માટે આવેલા નામોની 
ઘોષણા કરવામાં આવી. જેને સભાજનોએ 
વધાવીને સ્વીકારી લીધી અને સર્વે 
ઉપસ્થિત સભાજનોએ મામુલી ફેરબદલ 
કરીને હોદેદારો અને કારોબારી સભ્યો ને 


જૂ. ૪૬$# 


સ્નેહમિલન વાષિક સભાની $ શુભ શરૂઆત ઉપસ્થિત જુન્નર વિભાગ 


હોદ્દેદાસ્શ્રીઓ હસ્તે દીપ પ્રાગટ્ય 


કરેલ. 
ત્યારબાદ પ્રમુખશ્રી તેજાભાઈ 
કેશરાભાઈ જબુવાણી દ્વારા તેમના 


અધ્યક્ષીય મંતવ્યમાં જણાવેલ કે 
તેમના આ ત્રિવાર્ષીક કાર્યકાળમાં 
સહુએ મને અને મારી પૂર્ણ 

કારોબારી પર વિશ્વાસ મુકી કાર્ય 
કરવાનું મોકો, 
આપ્યો તે] 


જબુવાણી, મગનભાઈ રવાણી ની નિયુક્ત 
કરી, જેવોએ નીચે મુજબ વર્ષ ૨૦૨૪ - 
૨૦૨૪ ની ટર્મ માટે નવીન કારોબારીની 
રચના કરી સભા મંડપમાં સર્વ સમક્ષ 
જાહેરાત કરીને સર્વે નવા પદાધિકારીઓને 
તથા કારોબારી સભ્યોને સન્‍માનિત કરીને 
મંચ ઉપર વીરાજીત કરવામાં આવેલ. જે 
નિમ્ન મુજબ છે. 

ત્યારબાદ નવનિયુક્ત મહામંત્રી 
શિવજીભાઈ મેઘજીભાઈ દીવાણી દ્વારા 
સભાની આગળની ગતિવિધિને આગળ 


વધારતા, સર્વપ્રથમ સરસ્વતી સન્‍માન ના 
દાતાશ્રી તેજાભાઈ કેસરાભાઇ જબુવાણી 
પરિવાર ને મંચ ઉપર આવાહન કરીને તેમનું 
યથોચિત સન્‍માન કરવામાં આવેલ તથા 
સભામાં ઉપસ્થિત મહેમાનોનું પણ 
યથોચિત સન્માન કરવામાં આવેલ. 


[બદલ સર્વેનો 


વ્યક્ત કરેલ. 
અન અ।ગળન।?* 
ક।ર્યક।ળ માટ. 
નવનિર્વાચિત થનાર 
ક ર1 બાર] ને 
શુભકામનાઓ આપેલ. 

ત્યારબ।દ 
વર્તમાન કારોબારીની 
સમયગાળો પૂર્ણ થતા તે 
કારોબારી સમિતિને#* 
બરખાસ્ત કરવામ 
આવેલ અને પંચ 
સમિતિની નિવડ માટે 
સવ અધિક।ર 
નાનજીભાઈ રતનશીભાઈ ગોરાણીને 
આપેલ, અને તેમના દ્વારા નવીન કારોબારી 
સમિતિની ગઠન કરવા બાબત સમિતિ 
સ્થાપન કરેલ જે પંચ સમિતિમાં 
નાનજીભાઈ ગોરાણી, ગોવિંદભાઈ પોકાર, 
સોમજીભાઈ દ વાણી, તેજાભાઈ 


પલુસના યુવાઓએ ટ્રેકિંગનો આનંદ માણ્યો 


મહામંત્ર 
કૂણાલ લિંબાણી 


પ્રમુખશ્રી 
યોગેશભાઈ પોકાર 


પ્રમુખશ્રી- યોગેશ રણછોડભાઈ પોકાર 
1૩૩- દિનેશભાઇ લાલજીભાઈ પોકાર 
ઉપપ્રમુખ - ભરત ચંદુલાલ લિંબાણી 
ઉપપ્રમુખ- જગદીશ ખેતશીભાઇ નાકરાણી 
ઉપપ્રમુખ- હરેશ જેઠાલાલ ઠાકરાણી 
મહામંત્રી- ફૂણાલ વિનોદભાઈ લિંબાણી 
સહમંત્રી- અંકીત રમેશભાઈ સાંખલા 
સહમંત્રી - નિતીન ગંગદાસ નાકરાણી 
ખજાનચી - ધવલ અંબાલાલ હળપાણી 
સહખજાનચી- રોહિત હસમુખભાઈ પોકાર 
2ર૦- ભરત ભવનભાઈ પોકાર 


ચેતન ભાઈલાલ પોકાર 
સુમીત શાન્તીલાલ સાંખલા 
દિપક રમેશભાઈ જબુવાણી 
તુલશી ડાયાભાઇ નાકરાણી 
રોહિત નરેશભાઈ ભાવાણી 
જયદિપ હંસરાજભાઇ દિવાણી 
વિશાલ લાલજીભાઈ તિંબાણી 
પિયુષભાઈ ધનશ્યામભાઈ મૈયાત 
સુનીલ હંસરાજભાઇ સાંખલા 
નિતીન ભવનભાઈ ઠાકરાણી 
શાન્તીલાલ જીવરાજભાઈ રંગાણી 
સૌરભ હર્ષદભાઈ રંગાણી 
સુનિલ છગનભાઇ પોકાર 
ત્યારબાદ યુવા મંડળના પ્રમુખશ્રી 
યોગેશભાઈ પોકાર દ્વારા શપથ ગ્રહણ સાથે 


કલોલ યુવા છા સ જ યા. - ટીમ 


મિટિંગમાં નવી ટીમને શુભેચ્છા સાથે 
અભિનંદન પાઠવેલ. 

સર્વે સહમતિ દ્વારા પ્રમુખ તરીકે 
યોગેશભાઈ રણછોડભાઈ પોકારની વરણી 
કરવામાં આવેલ અને ત્યારબાદ એક પછી 
એક હોદ્દાઓની વર્ણી કરવામાં આવી અને 
એક સારી ટીમના રૂપે નવી કારોબારીની 
રચના કરવામાં આવી અને તેમનું સ્થાન 
ગ્રહણ કરાવવામાં આવ્યું. 


ઉદબોધન આપેલ અને સાથે યુવા મંડળના 
મહામંત્રી ફૂણાલ તિંબાણી દ્વારા પણ 
ઉદબોધન આપેલ અને સૌ યુવા મિત્રોનો 
સાથ સહકાર મળી રહેશે તેવી આશા અને 
અપેક્ષા વ્યક્ત કરી અને સૌ મિત્રો ખુબ મોટી 
સંખ્યામાં હાજરી આપી તે બદલ સૌનો 
આભાર વ્યક્ત કરેલ અને મિટિંગના અંતે 
મહામંત્રી કૂણાલ લિંબાણી દ્વારા સૌ મિત્રો ને 
પોત પોતાના સ્થાન પર ઉભા રહી રાષ્ટ્રગાન 
કરાવેલ ને મિટિંગ પૂર્ણ જાહેર કરેલ ને સૌ 
ભોજન લઈ છૂટા પડેલ. 


* છ શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ 


મહિલા સંઘ - યુવાસંઘ 


તનયત ણત અંગનો ત રક્ષ છે છિ 
ટનમપિત ટમી વન ટક્ષનોં વ્ઝે 


વડવા પાટીતાર સમાન 
પાટીયાર વિદ્યાર્થી ભવન 


€ નસત્રળા, જચ્છ મુઝ 


(9 9825073158 :ઃ 101411 ગિતિપલં 


જુન્નર , તાલુકા મહિલા મંડળ પ્રમુખ 
વિમળાબેન તેજાલાલ જબુવાણી 


અવસાન નોંધ 


ર2 


સ્વ.કાન્તાબેન હંસરાજભાઇ સુરાણી 


ઉમર વર્ષ : ૮૯ કચ્છમાં : કોટડા (ચ), 


હાલે : નાપડા કંપા (તા.ભિલોડા) હિંમતનગર 


સ્વઃ દમયંતીબેન રામજીભાઈ દિવાણી 


ઉમર વર્ષઃ ૭૨ કચ્છમાં : 


રામપર (નેત્રા), હાલે : બેંગ્લોર (કર્ણાટક) 


સ્વઃ મગનભાઇ (શંકરભાઇ) સામજીભાઇ વાલાણી 


ઉમર વર્ષઃ ૭૧ કચ્છમાં : 


નખત્રાણા 


સ્વઃ રામબેન રવજીભાઈ ભગત 


ઉમર વર્ષઃ ૧૦૪ કચ્છમાં : 


કોટડા (જ); હાલે : 


ગુણાતીતપુર (ભચાઉ) 


4.1૬. 200૨3િડ 


₹3:9૨ 123:4₹₹-553₹0934 ૦૮ ૪૦૦ ##૦ળડદ૬ 


1વં૬1૩૦1-૩13તાં રિઘતંઝા11: 9979352929 


4.1૬ 11100૨ 2૪1. 110. 


1૬૬૦૪્્રઇાલ-(૯૬૬૬૪, કટ? | ₹1£ર૬-£૬ર૬ ૧%, | £૦૫#₹€ક૬ક ૬ 


1117ણદાર 110112૦ર1 દર .#1૫ ૭ બારબ્દાર ડાઇ: ।દરડ 


#4€.%0ઝ ૦11૮૬ 
ડપ”/૦%» ₹4૦9. 186/187 શગ૦ £₹4૦. €6 
વ્ઝ્યાળતા॥ઊંતાપ્છા13 - 370 2014. ।«પધ્તા3, બ્ઘાંલશત્યદ - 10 તાર. 


ઇઝ ₹4૦. 3, ૦૮૦ઘ૫મ્ત ₹1૦૦૮, શગ૦ £₹4૦. 26. 
5૯૦૦૫૦ - 3, ૪પ ૯]પ્ક9/ #પઞઝઝ્યત₹3૦૩૬. બૉછાત્તા3ાંત!પ્લત૪૩ 
1હા.દતા1, ૉઘાંકત્જા - 370 20૧41 
ઇાઝઝત્ઝદાંઝાપ્યાં રઘતંઝ#માં - 00૦. *૦1 ૦૦7૦1 57884 


ડર્ભાણિ સાંગં ત્થડ્ત] ડરીતિ થ: 
લિપ્લવત ન સ પાપન પકપત્ર-નિવાંભસા 
૪2૮ ૦૦૯૮૦૪૪ /₹૭%-70/7 
પરબ્રહ્મબૅ અર્પણ કરી, આસક્તિ ત્યજીબૅ જે 
પુરુષ સર્વ કર્મા કરે છે તે પુરુષ; જળ વંડે 
કમળપબ્રબી પેઠે પાપ વંડે લૅષાતૉ બથી. 
/જઠ થક સત ૧જ&૦/૭ષ્જજ/ જજ ક 
જ૭૭૪જ/ર/જ૯જ 


જુન્નર તાલુકા મહિલા મંડળ મહામંત્ર 
કમળાબેન વિસનજીભાઈ રવાણી 


ત્યારબાદ નવા વરાયેલા સમાજના 
પ્રમુખશ્રી ગોવિંદભાઈ વેલજીભાઈ પોકાર 
ક્રોરા તેમના મંતવ્યોમાં આગળ સર્વેનો 
સાથ અને સહકાર્યથી સમાજ ઉપયોગી 
કાર્યોમાં વિશેષ ભાર રહેશે તેમ જણાવી 
વડીલોના આશીર્વાદ લીધેલ. 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર યુવા મંડળ 
પલૂસ, થીમ યુવા ઉત્કર્ષ તથા હેલ્થ એન્ડ 
[ડિઝાસ્ટર અતર્ગત તાર ખ- 
૩૦/૦૪/૨૦૨૪ નાં ગતરોજ યુવા મંડળના 
સભ્યો અને બહેનો દ્વારા પલુસ થી ૦૪ 
કિલોમીટર ના અંતરે આવેલ કુંડલના ડુંગર 
પર ટ્રેકિંગનું આયોજન કરેલ જેમાં સારી 
સંખ્યામા ભાઈઓ તેમજ બહેનોએ ભાગ 
લીધેલ અને ટ્રેકિંગનો આનંદ તેમજ 
વરસાદના માહોલમાં સરસ એવું કુદરતી 
રમણીય વાતાવરણ સાથે કુદરતનો નજારો 
માણ્યો હતો. સુંદર કાર્યક્રમનું આયોજન યુવા 
ઉત્કર્ષ કન્વીનર ભાવનાબેન મૈયાત અને 


ભારત દશના 


1003.:4-91 7801877774, --91 7718977774 | 211₹08811101711110211116(9િટ્ટા0દ્ઞાં.૦0॥1 


કેન્દ્રીય સમાજના કારોબારી સભ્ય અને 
પશ્ચિમ બંગાળ ઝોનની ન્યાય સમિતિના 
ચેરમેનપદે શ્રી મણીભાઈ ડાયા પોકાર(રાણાઘાટ 
પુનઃ નિયુક્ત કરવાનો નિર્ણય લીધો અને 
સર્વે ઉપસ્થિત સભાજનોએ માની લિધો 
અને ન્યાય સમિતિની નવી રચના કરવામાં 
આવી તેમજ હોદ્દાના રૂએ નવચેતન 
રીજીયનના ચેરમેન તથા ચીફ સેક્રેટરીને 
કારોબારીમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું. 

પશ્ચિમ બંગાળ મહિલા સંઘ 
શક્તિપીઠની પૂર્ણ કારોબારી ટીમની નવી 
રચના થશે ત્યારે એનાં પ્રમુખ અને મહામંત્રી 
બને પદાધિકારીને કારોબારીમાં સ્થાન 
આપવામાં આવશે. 

નવી ટર્મ ૨૦૨૪-૨૪ માટે 
પ્રમુખશ્રી મનોહરભાઈ પ્રેમજી રૂડાણી અને 
મહામંત્રી પદે શિવલાલ સામજી ચોપડાને 
પુનઃ જવાબદારી સોપવામાં આવી. 
પ્રમુખશ્રીના ઉદ્બોધનમાં સૌના સાથ અને 
સહકારથી ઝોન સમાજને નવી ઉંચાઈમાં 
લઈ જશુ તેવી રજૂઆત કરેલ. ગત ટર્મના 
રહી ગયેલા કાર્યને સર્વે સમાજજનોના 
સહયોગથી પૂર્ણ કરવાની બાંહેધરી આપી 
તેમજ કેન્દ્રીય સમાજના દરેક આદેશના 
પાલન કરવાની બાંહેધરી આપી. 

મહામંત્રી દ્વારા પ્રમુખશ્રીને 
સહયોગ આપીને કાર્ય કરવા માટે જણાવેલ 
અને આભાર વિધી કરીને રાષ્ટ્રગાન ગાઈને 
સભાની કાર્યવાહીની સમાપતિની ઘોષણા 
કરવામાં આવી અને બપોરનું ભોજન લઈ 
તેમજ વૃક્ષારોપણ કરીને સહુ છુટા પડ્યા. 


ટર્મ 2024-27 માટે પશ્ચિમ બંગાળ ઝોનન॥ 
પ્રમુખશ્રી મનોહરભાઈ પ્રેમજી રૂડાણી, 
હાલે કોલકાતા કચ્છ માં દેવપર (યક્ષ) 


પશ્ચિમ બંગાળ ઝોનની ટર્મ 
૨૦૨૪-૨૪ ની નવી કારોબારીની યાદી 
નીચે મુજબ છે. 
પ્રમુખશ્રી : મનોહર પ્રેમજી રૂડાણી 
122 : અમૃતલાલ વેલજી પારસિયા 
ઉપપ્રમુખશ્રી : ઈશ્વરભાઈ મુળજી ભાવાણી 
ઉપપ્રમુખશ્રી ઃ દેવજીભાઈ ભાણજી લિંબાણી 
મહામંત્રી ઃ શિવલાલ સામજી ચોપડા 
પ્રવક્તા : કિશોર ખીમજી લિંબાણી 
ખજાનચી ઃ જયંતીભાઈ રામજી દિવાણી 
સહમંત્રી ઃ વસંતભાઈ માવજી સેંઘાણી 
સહમંત્રી : જયંતીભાઈ કાનજી દિવાણી 
સહખજાનચી ઃ સુરેશ મુળજી વાસાણી 
પશ્ચિમ બગાળમાંથી શ્રીસમાજ 
પ્રતિનિધિશ્રી ઃ રમણીકલાલ દેવજી રૂડાણી 


ન્યાય સમિતિ પ્રમુખશ્રી : મણીભાઈ ડાયા પોકાર 
ન્યાય સમિતિ મંત્રી : ચંદુભાઈ મેઘજી લિંબાણી 
ન્યાય સમિતિ સભ્ય : પુરષોત્તમભાઈ ગોપાલ 
સાંખલા 

ન્યાય સમિતિ સભ્ય #રમણીકલાલ દેવજી રૂડાણી 
ન્યાય સમિતિ સભ્ય : હેમંતભાઈ શિવદાસ 
નરસેઘાણી 

ન્યાય સમિતિ સભ્યઃઈશ્વરભાઈ નારાણ સુરાણી 


૧. વિનોદભાઈપ્રેમજી રૂડાણી . 
* મનસુખભાઈ વાલજી દિવાણી 
* પ્રેમજીભાઈ નાનજી ડાયાણી 
* અમૃતભાઈ કાનજી ભાદાણી 
* જગદીશભાઈ રતનસી લિંબાણી 
* અમૃતભાઈ અબજી બાથાણી 
* જયંતીભાઈ નાનજી નાકરાણી 
* છગનભાઈ મનજી ગોરાણી 
* મોહનભાઈ માનણ રૂડાણી 
* વિનોદભાઈ કાનજી સુરાણી 
* શંકરભાઈ પરબત નરસેઘાણી 
* તુલસીભાઈ પેથા ઠાકરાણી 
* મોહનભાઈ નારાણ ગોરાણી 
* કાંતિભાઈ પ્રેમજી પોકાર 
* ધનસુખભાઈ મણિલાલ પોકાર 
* અરત્રણભાઈ સામજી પોકાર 
* અંબાલાલ મેઘજી રંગાણી 
* રમેશભાઈ જયરામ નાકરાણી 
* હેમંતભાઈ પ્રેમજી ધોળું 
૨૦. નવચેતન રીજીયન ચેરમેન હિરેન્‌ 
રાજેન્દ્રભાઈ ભગત 
૨૧. નવચેતન રીજીયન ચીફ સેક્રેટરી 
વિશાલ વાડીલાલ નાયાણી 
પશ્ચિમ બંગાળ મહિલા સંઘ 
શક્તિપીઠની નવી કારોબારીની રચના પછી 
મહિલા સંઘ ઝોનમાં શક્તિપીઠ પ્રમુખ પદ 
અને મહામંત્રી પદને હોદ્દાના રૂએ કારોબારી 
સભ્યમાં લેવામાં આવશે. 


“% ઉ વ ,:« ૦૬ ૦: 4૪ 


ઊૌ 


પ્રમુખશ્રી : ગોવિંદભાઈ વેલજીભાઈ પોકાર 
ઉપપ્રમુખશ્રીઃલઘારામ રતનસીભાઈ ગોરાણી 
| । મહામંત્રીઃ શિવજીભાઈ મેઘજીભાઈ દીવાણી 
સહમંત્રી : મગનભાઈ હીરજીભાઈ રવાણી 
ખજાનચી ઃ મગનભાઈ ગંગાદાસ લીંબાણી 
સહખજાનચીઃદિનેશભાઈ ધનજીભાઈ ચૌધરી 


ભવનભાઈ ભાણજીભાઈ ચૌધરી 
રસીકભાઈ ચીમનભાઈ પોકાર 
રાજેશભાઈ હરિભાઈ ભાદાણી 
નરેન્દ્રભાઈ દેવશીભાઈ નાકરાણી 
કાંતિભાઈ દેવજીભાઈ દીવાણી 


નાનજીભાઈ રતનસીભાઈ ગોરાણી 
ડાયાભાઈ વેલજીભાઈ પોકાર 
સોમજીભાઈ મેઘજીભાઈ દીવાણી 
તેજાભાઈ કેસરાભાઈ જબુવાણી 


હરિભાઈ ગંગદાસભાઈ લીંબાણી 
ખે 


જુન્નર તાલુકા મહિલા મંડળની નવનિયુક્તિ 
કારોબારી વરણી 

શ્રી ડચ્છ ડડવા પાટીદાર સનાતન 
મહિલા મંડળ જુન્નર તાલુકાની વાર્ષિક સભા પ્રમુખ 
શ્રીમતી લક્ષ્મીબેન લધારામભાઈ ગોરાણીના 
અધ્યક્ષતા હેઠળ તા-૧૪/09/૨ર0૦૨૪ ના પાર 
પડેલ. જેમાં મહામંત્રી શ્રીમતી કમળાબેન 
વિસનજીભાઈ રવાણી દ્વારા સર્વે સભ્યોનું શાબ્દિક 
સ્વાગત ડરી સર્વે પઠાધિકારીઓને મંચ ઉપર 
વિરાજીત ડરેલ અને સભાની આગળની ગતિવિધિ 
ની કાર્યવાહી પાર પાડેલ. ત્યારબાદ સઠર 
ડારોબારીની સમય ગાળો પૂરો થતા નવીન 
કારોબારીની રચના પંચ કમિટી દ્વારા ડરવામાં 
આવેલ જે નીચે મુજબ છે. 
પ્રમુખશ્રી : વિમળાબેન તેજાલાલ જબુવાણી 
ઉપપ્રમુખ : મંગળાબેન લખમશી રવાણી 
મહામંત્રી : કમળાબેન વિસનજીભાઈ રવાણી 
સહ-મંત્રી : રેખાબેન રમેશભાઈ લીંબાણી 
ખજાનજી : ચંદ્રિકાબેન વિનોદભાઈ પોકાર 
સહજાનજી : ઇન્દુબેન રાજેશભાઈ ભાઠાણી 
માજી પ્રમુખ : લક્ષ્મીબેન લધારામભાઈ ગોરાણી 


કાંતાબેન મગનભાઈ લીંબાણી 
જ્યોતિબેન ગોવિંદભાઈ લીંબાણી 
ગીતાબેન ડાંતિભાઈ દીવાણી 
વનીતાબેન છગનભાઈ દીવાણી 


રાધાબેન રવિભાઈ દીવાણી 
મણીબેન શિવજીભાઈ દીવાણી 
કલાબેન મુકેશભાઈ ભાવાણી 
સવિતાબેન ઈશ્વરભાઈ ગોરાણી 
મીનાબેન રસિકભાઈ પોકાર 


અંતમાં આભાર વિધિ રસિકભાઈ 
ચીમનભાઈ પોકાર દ્વારા કરીને આજની 
સભામાં ઉપસ્થિત સર્વે સભાજનોનો 
આભાર વ્યક્ત કરેલ અને પ્રમુખશ્રીને 
અનુમતિથી સભા પૂર્ણ થઈ તેમ જાહેર 
કરવામાં આવેલ તદ ઉપરાંત સર્વે સામુહિક 
વાળુનો આનંદ માણીને પોતપોતાના 
ગંતવ્ય સ્થાને પ્રસ્‍થાન કરેલ. 


2 


હેલ્થ એન્ડ ડિઝાસ્ટર મીર રાજેશ મૈયાત 
ના નેજા હેઠળ થયેલ. 


છત્રપતી સંભાજીતગરયુ યધક મંડળે ૧૭0 વૃક્ષોનું જતત સાથે યું વાવેતર 


માનન] ય. 


વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ કરેલુ * ક 


અપીલ ૧ પેર ગપની મોં જે તામ 


સાથે જ મહા અભિયાન “મિશન ગ્રીન, 


ઇન્ડિયા“ અને સેવ વોટર ને સફળ 
બનાવવા માટે [001ર રીજીયન 
મરાઠવાડા વિભાગના યુવક મંડળ, 
છત્રપતી સંભાજીનગર વન વિભાગ 
સાથે સંયુક્ત તા.૨૮/૦૪/૨૪ 

રવિવારના દૌલતાબાદ ઘાટના નિસર્ગ 
સ્થળે વૃક્ષારોપણનો કાર્યક્રમ રાખવામાં 
આવેલ.આ પ્રસંગે શ્રી સમાજના મંત્રી 
વિશ્રામભાઈ દિવાણી, ॥/00ર ના ચેરમેન 
અને યુવક મંડળ પ્રમુખશ્રી ધીરજભાઇ 


મહિલા મંડળ દ્વારા “આનંદ મેળા “ નુ 


આયોજન કરવામા આવેલ. જેમા ૬ 
સૌપ્રથમ કુળદેવી શ્રીઉમિયા માંની, (2 
ન ભ્ઝ્ 5 «૯ જ 


આરતી કર્યા બાદ વડીલોના હસ્તે રિબન 
ખોલી કાર્યક્રમની શુભ શરૂઆત કરવામા 
આવેલ. આનંદ મેળામાં બહેનોએ ઘરેથી 
બનાવેલી સ્વાસ્થ્યવર્ધક અને અવનવી 
ચટપટી વાનગીઓના સ્ટોલ તથા વિવિધ 


શ્રી પાટીદાર મહિલા મંડળ દ્વારા 
એક દિવસીય આયા સાવન ઝૂમકે 
એક્ઝિબિશનનું સુંદર આયોજન કરવામાં 
આવ્યું હતું એક્ઝિબિશન ની શુભ શરૂઆત 
શ્રી કુળદેવી માં ઉમિયા ની છબી સમક્ષ શ્રી 
પાટ દ।ર સમાજના પ્રમુખ શ્રી 
ભવાનજીભાઈ ઠાકરાણી, મહામંત્રી શ્રી 
કાંતિભાઈ છાભૈયા, મિત્ર મંડળના પ્રમુખ 
શ્રી શૈલેષભાઈ દીવાણી, મહામંત્રી શ્રી 
મનીષભાઈ દીવાણી, પાટીદાર મહિલા 
મંડળના પ્રમુખ શ્રીમતી તારાબેન 
ધોળુ તેમજ ખજાનજી શ્રીમતી 
માયાબેન રામાણી સ 
પદાધિકારીઓના શુભ હસ્તે શુભ 
મંગલમય પ્રજૂલિત કરી આ કાર્યક્રમને 
શુભ શરૂઆત કરવામાં આવી હતી તેમજ શ્રી 
પાટીદાર મહિલા મંડળના મહામંત્રી 
ઉર્મિલાબેન ધોળુ દ્વારા શાબ્દિક સ્વાગત 
કરવામાં આવ્યું હતું. 


સાઃ---:----2:2: 


સાંખલા, કૃષિ અને પર્યાવરણના 
€૦0 મેમ્બર મહેંદ્ર રવાણી, યુવક 
મંડળના ઉપ-પ્રમુખ હેમંત ચવ્હાણ, 
સહમંત્રી જયંતિ ભાવાણી, સ્થાનિક 
સમાજના કૃષિ અને પર્યાવરણ કન્વીનર 
નિતીન ઘોઘારી, અનિલ પોકાર સાથે યુવક 
મંડળના કારોબારી સભ્યો અને સમાજના 
સભ્યોએ હાજરી આપેલ અને ૧૪૦0 વૃક્ષોનું 
જતનના સંકલ્પ સાથે વાવેતર કરેલ. 


રમત ગમત પણ રાખેલ જેમાં સમાજના સૌ 
નાના-મોટા સભ્યોએ ભાગ લઈ કાર્યક્રમની 
મોજ માણેલ. 


એક્ઝીબીશનમાં સમાજનાં અગ્રણી 
સાથે સ્ટોલ પર વિચાર વિમર્શ 


લીજત પાપડની બહેનો દ્વારા એક નાનું 
સ્વરૂપથી એક મોટું સ્વરૂપ એ કેમ થયું એ 
વિશે સમજાવવામાં આવ્યું અને 
સિમિત દાયરા માં ન રહેતા હજુ 
પણ વધારે પ્રગતિ કરો આગળ વધો 
એવા પ્રેરણાત્મક શબ્દોથી સૌના 
જીવનમાં હુંફ ભરી હતી.. પાટીદાર મિત્ર 
મંડળના મહામંત્રી મનીષભાઈ દિવાણીએ 
પણ મહિલા મંડળ દ્વારા આવા સારા 
કાર્યક્રમ કરવા બદલ સૌને અભિનંદન 
પાઠવ્યા હતા.. સૌ બહેનોએ પોતાના 
ન 1 2 
નિ ખિ આ 


નાગપુરમાં શ્રી ઘાટરોડ પાટીદાર મહિલા મં મંડળ એક સાથે આયા સાવન 
ઝૂમકે એક્ઝિબિશનમાં ભાગ લેનાર બધી બહેનોને અનોખો ઉત્સાહ 


આ એક્ઝિબિશનનો ઉદેશ્ય 
આપણી પાટીદાર જ્ઞાતિ ની બહેનો, 
દીકરીઓને એક સરસ પોતાની કલાને 
પ્રદર્શિત કરવાનો એક સુયોગ્ય અવસર 
મળી રહે , વિવિધ વસ્તુઓનું વેચાણ કરી 
સારું વળતર મળી રહે, આત્મવિશ્વાસ 
મજબૂત બને, સંગઠનની ભાવનાને 
પ્રોત્સાહન મળે, આ હેતુથી એક્ઝિબિશન 
નું એક સુંદર આયોજન કરવામાં આવ્યું 
હતું. 

શ્રી સમાજનાં માનનીય પ્રમુખ શ્રી 
ભવાનજીભાઈ ઠાકરાણીએ પોતાના 
વક્તવ્યમાં પ્રેરણાત્મક એક સુંદર ઉદાહરણ 


111152 10 


€૮૦૮૦છ૦૬- 


ન્ન ત્ઝ્- 


₹1.1€472'1" '1"1₹:£%12:”1"% જ 


11 દ 11₹*1. 


72£121.00%દ1છ 11 
પ/૦1દ1.1» પ711'11 ઇક 


૬727૦ 100૦* ૦ર 


॥101101.811॥11.₹0.1॥ 


સ્ટોલમાં વસ્તુ વેચાણ કરવા માટે ખૂબ જ 
આનંદ ઉમંગ અને ઉત્સાહ દર્શાવ્યો હતો. 
કાર્યક્રમના અંતે સોના સાથ 
સહયોગ બદલ મહામંત્રી શ્રીમતી 
ઉર્મિલાબેન ધોળુ દ્વારા સૌનો આત્મીય 
અ।ભા।ર માનવ।મ।| આવ્ય 
હતો..એક્ઝિબિશન નું સમાપન બાદ 
સામૂહિક હનુમાન ચાલીસા અને માં 
ઉમિયાની આરતી દ્વારા કરવામાં આવ્યું... 
અવનવી વસ્તુઓ ખરીદવા જ્ઞાતિજનો 
ઠરા ખુબ જ સારો પ્રતિસાદ મળેલ હતો. 


#નણ-#%ાઝ ૦-1૮ 
ડા1 પતાત/તા] 11110010) ડ૭૫1(૫૪૦૫/ (0. 186/187, ગભબ 140. 7,8,9, €॥પવપ્લ્ 
ઉતા વ॥॥ંત॥ત્વા1 - 370201, 411011, ઉપાંતતાં - 11તૉંત. 
ઉ€૬10014ાં વિઘતતા॥ - 100. 4-91 99791 57883 


1. ઝ81/1007&૩ - ॥(ાણપ્ર/&17૯ 
1વંડ11૦1છા0તાં - 110. 4-91 94826 95508 


?2૪₹નિ/3# 


ટાર,ાપ્ધદાદત દાપ્રદાણ?ાર॥1ડ૭૪ 


£૬-»2૯૦૦1- દાર .પષ્૦ 11(7ળણદાર ।(# 12૦ર1 ૬ર 


(4૬/00 ૦11૯૮૬ 


છાર.-&'૫૮ત ૦૬૬1૮૬ 


ટપ્રાપ/। 


પ્1પટાલઝાતાં - [/0. 4 91 98843 12266 
“લા તાવંગાતાં - 


1/10. 4-91 98413 88663 


॥1નણિ/ 20/102ણ₹50 


811ત૫/€૩511૭ઝાઢાં - 1/00. ક91 78934 4 59459 રિાં૦ડ0॥ માં - - - 100. -ક-91 78428 05202 
॥/£%30%&0 - ૦0& : ।લતાણાત્તાં - 110. 4-91 70202 74705 


4.1 રર0ા115 


#1€૬./0 ૦#₹₹1૮૬ 


“45. ૦૦૦૭તછાળઉત €1૪૦૦૮4૮, ૦પાપ્લધંધુઘ#, 
#દ«ાપ71ં0ાપ્યકતાં, 1૯૬૮13, ૯પાંછ#ક - 370 140. 
જ”ંઝલવુતાંકાઇણાપ્યાં રઘતલાપાં - 7૦. * 91 99254 9૦8૬4૭૪ 
ણપાંત્કાંછાપ્કાં રપવંઝા૩ા - 10૦0. * 91 9૦9784 49205 


